



જાગૃત ઉજાગર 


ક્રોરોના વોરિયાર ને કરીયે અભિવાદન... શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન યુવક મડળ, સુરત દ્વારા યોજાયો 


બ્લડ ડોનેશન અને પ્લાઝ્મા ડોનેશન કેમ્પ. 


કોરોના મહામારીએ સમગ્ર વિશ્વને 
પોતાના ભરડામાં લીધુ છે ત્યારે આ વૈશ્વિક 
મહામારીને નાથવા માટે વિશ્વભરના વેજ્ઞાનિકો 
જુદા જુદા સશોધનો કરી રહ્યા છે. 


રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફોરેન્સિક 
મેડિસિન વિભાગના વડા તરીકે સેવા આપતા 
મારા મિત્ર ડો.હેતલ ક્યાડાએ પણ લોકકલ્યાણ 
માટે એક અનોખો યજ્ઞ આદર્યો છે. કોરોનાના 
કારણે અવસાન પામતા જુદી જુદી વયના અને 
જુદા જુદા લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓના શરીરનું 
પોસ્ટમોર્ટમ કરી તેના અંગોનો અભ્યાસ કરવાનુ 
કામ એમણે શરૂ કર્યું છે. આ કામ માટે જરૂરી 
તમામ મજૃરીઓ મેળવીને અત્યાર સુધીમાં પ 
વ્યક્તિના ઓટોપ્સી કર્યા છે. સમગ્ર ભારતની આ 
બીજી અને સમગ્ર ગુજરાતની આ પ્રથમ ઘટના છે. 


કોરોનાના કારણે જેમનુ અવસાન થાય છે 
એવા દર્દીના સગા ઓટોપ્સી માટે મજૂરી આપે તો 
તે દર્દો પર ઓટોપ્સી કરવામાં આવે છે. 
ઓટોપ્સીમા અવસાન પામેલા દર્દના શરીરના 
જુદા જુદા અગોનો કેટલોક ભાગ લેવામા આવે છે 
અને પછી તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે કે 
કોરોના વાઈઇરસને કારણે આ અગો પર કેવી 
અસરો થઈ છે. આ અભ્યાસના આધારે મળતી 
માહિતી પરથી દર્દીઓની સારવાર કરવામા અને 
દર્દીને ઝડપથી રોગમુક્ત કરવામાં ઘણી મદદ 
મળી શકવાની સભાવના છે. 

વધુમા વધુ દર્દોઓને બહુ ઝડપથી 
રોગમુક્ત કરી શકાય તે માટે ડો.હેતલ ક્યાડા અને 
એની ટીમ પોતાની જાતનો વિચાર કર્યા વગર 
માનવકલ્યાણના કામે લાગ્યા છે. હાલમા ડો. 
હેતલ ક્યાડાની સાથે અન્ય બે ડોક્ટર મિત્રો ડો. 
દિવ્યેશ વડગામ અને ડૉ.પ્રતીક વરું ઓટોપ્સી 
કાર્યમા જોડાયા છે અને જો આ મિત્રોને કોરોના 
સંક્રમણ થાય તો બીજા મિત્રોની ટીમ પણ તેયાર 
રાખી છે. મિત્રો આપને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે 
નાના માણસો પણ સક્રમણનો ભોગ ન બને તે 
માટે પોસ્ટમોર્ટમ રૂમની સફાઈ કરવા માટે સફાઈ 
કામદારને બોલાવવાના બદલે આ ડોક્ટરો જાતે જ 
સફાઈ કામદાર બનીને રૂમ અને ટેબલની સફાઈ 
પણ કરે છે. 

આપણે બધા આપણા ઘરમાં આરામથી 
બેઠા છીએ ત્યારે આ લોકો કેવી નિષ્ઠાથી રાષ્ટ્રધર્મ 
અને માનવધર્મ નિભાવી રહ્યા છે એનો ખ્યાલ 






1. 


ક્ચ્છ મા કોરોના નુ સક્રમણ હવે સિટી ના 
બદલે ગામડે ગામડે પહોંચ્યુ છે. આ કોરોના આ 
રીતે તમામ ના ઘરે આવશે એવી સભાવના ને 
કારણે જ તો જાગૃતિ અને રક્ષણ ની સિસ્ટમ થી 
સહુ જનતા ને ઉજાગર કરવા જ લોકડાઉન રાખેલ 
હતુ. જેથી પ્રજા સમજદાર થાય ને હોસ્પિટલ ની 
સગવડ પણ થાય. જેના કારણે સંક્રમણ થનાર 
કાળજી રાખી ને લાઈફ બચાવી શકે.. 


આજ કારણ સર કચ્છ ની જાગૃત પ્રજા અને 
સમાજ જનો પોતાના વિસ્તાર ની અનુરૂપ 
વ્યવસ્થામાં ભાગ લે.. 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા” ૧ મિતિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


હી 





ક્ચ્છ મા ગામડે-ગામડે પહોચ્યુ કોરોના નુ સક્રમણ 


કોટડા ચકાર દ. 


તમને એક નાની ઘટના પરથી આવશે. એકદિવસ 
ડો.હેતલ ક્યાડા રાતના લગભગ ૧.૩૦ની 
આસપાસ હોસ્પિટલથી ઘરે ગયા. આખા 
દિવસના થાક્યા પાક્યા ઘરે આવીને હજુ તો સુતા 
જ હતા ત્યા ૨ વાગ્યાની આસપાસ 
હોસ્પિટલમાંથી કોલ આવ્યો કે એક દર્દીનુ 
અવસાન થયુ છે અને દર્દીના સગા ઓટોપ્સી માટે 
તેયાર છે. અવસાન પછી અમુક સમય પસાર થઈ 
જાય તો અગો પરની અસરો જાણી શકાય નહીં 
એટલે તાત્કાલિક ઓટોપ્સી કરવું પડે. ડો. હેતલ 
રાતના ૩ વાગ્યે હોસ્પિટલ પહોચી ગયા અને 
વહેલી સવાર સુધી ઓટોપ્સી ચાલ્યુ. 

ડો. હેતલ ક્યાડાને મે પૂછયું કે “તમે આટલું 
મુશ્કેલ કામ કેવી રીતે કરી શકો છો ? તમને થાક 
નથી લાગતો ?“ એમણે જવાબ આપ્યો કે “તમે 
શુદ્ધ હૃદયથી અને શુદ્ધ ભાવનાથી માનવજાત માટે 
કોઈ કામ કરો તો પરમ શક્તિ પણ તમને મદદ કરે 
છે. અમને કામ કરવા માટે ભગવાન જ બળ અને 
પ્રેરણા આપે છે. ભગવાનની કૃપાથી અમારા ત્રણે 
ડોક્ટરોની તબિયત સારી છે અને ઝુસ્સાપૂર્વક કામ 
કરીએ છીએ. 

આ લોકો કોઈપણ જાતના સ્વાર્થ વગર 
કોરોનાની સારવારમાં મદદ મળે અને દર્દી જલ્દી 
સાજો થાય એવા ઉદેશથી આવુ સંશોધન કાર્ય કરી 
રહ્યા છે ત્યારે આપણી પણ એક પવિત્ર ફરજ છે કે 
આપણે પણ એમને સહયોગ આપીએ. દર્દીઓના 
સગાઓની મજૂરી ન મળતી હોવાથી માત્ર પ 
ઓટોપ્સી થયા છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે 
કોઈનુ કોરોનાના કારણે અવસાન ન થાય પણ જો 
અવસાન થાય તો આપણી નવી પેઢીની સુરક્ષા 
માટે એના શરીર પર ઓટોપ્સી કરવાની મજૂરી 
અવશ્ય આપીએ. લોકોને પણ આ માટે જાગૃત 
કરીએ. એકવાતની જાણ કરી દઉ કે ઓટોપ્સી 
બાદ દર્દીના અતિમ દર્શન પણ થાય છે અને 
પરિવારજનોની હાજરીમાં અંતિમસસ્કાર પણ 
થાય છે. આ બાબતે લોકોમાં જાગૃતિ લાવીએ તો 
આપણી પણ સેવા થઈ જશે. 

ડો. હેતલ ક્યાડા અને એની ટીમને આવા 
સશોધનકાર્ય માટે શુભેચ્છાઓ સાથે વદન. 
શૈલેષ સગપરિયા ના લેખન અને 
અનુભૂતિ.. 


હેલ્થ અને ડિઝાસ્ટર મિશન , યુવાસઘ.. 










ભુજ તાલુકાનું કોટડા ચકાર ગામ સજ્ડ 
બધ... 

ગઈકાલે રેપીટ ટેસ્ટમાં ૨૭ કોરોના 
પોઝીટી કેસ નોધાયા હતા... 


, ખેડૂત, વેપારી અને ગ્રામ પચાયત દ્વારા 
સયભુ લોક ડાઉન કરવાનો નિર્ણય લીધો... 


આજથી ૧૦ દિવસ માટે સવારે ૮ થી ૧ 
સુધીજખુલ્લુ રહેશે... 

ગ્રામજનોના સાથ સહકારથી ૧ વાગ્યા 
બાદ ગામ સયભુ બધ જોવા મળ્યુ 


કોરોના મહામારી ના આ અંતિમ ચરણ વધુ 
વ્યાપક બને તે પહેલા સહુસમજે એ જરૂરી છે... 


એ કોણ સમ્રાટ હતા જેમણે ઔરગઝેબના મુગલ સામ્રાજ્યને હરાવી ૧૯૭૪મા મરાઠા સામ્રાજ્યની 
સ્થાપના કરી હતી...?? 


જવાબ *ઃ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ 
જવાબ આપનાર વિજેતા : હિરેન ભરતભાઈ નાયાણી - કોટડા (જ.) ૯૯૨૫૪૯૧૦૫૦૩. 


ક્રિકેટ ।ગિ- 2020 જે અત્યારે ઇ/ મા રમાઈ રહી છે, 
તે કયા ત્રણ શહેરોમા રમાય છે...? 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧ ૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોચાડીએ આપણો અવાજ.. 





5૨૪9 કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ, 
યુવા મડળ અને મહિલા મંડળ વતી તેમજ 
ઉમાભવન ની આજુબાજુ ની અન્ય સોસાયટી ના 
સહયોગથી સુરત રક્તદાન કેન્દ્ર દ્રારા આજે બ્લડ 
ડોનેશન અને પ્લાઝમા ડોનેશન કેમ્પ નુ સુદર 
આયોજન તાઃ૨૭/૯/૨૦૨૦ ના રોજ કરવામાં 
આવ્યુ હતુ. કોરોના મહામારીમા સુરત શહેરના 
નાગરિકો ની રક્ત અને પ્લાઝમા ની વર્તાતી 
અછતને દૂર કરવા માટે આજે આ સુંદર ડોનેશન 
કેમ્પમાં ૧૧૦ યુનિટ બ્લડ અને ૪ પ્લાઝમા 
ડોનેશન એકત્ર કરવામાં આવ્યું હતુ. આજના 
કાર્યક્રમમાં સુરત શહેરના પ્રથમ નાગરિક એવા 
મેયરશ્રી ડો. જગદીશ પટેલ, ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષ 
સંઘવી, ધારાસભ્ય શ્રી વિવેકભાઈ પટેલ તથા 
સ્ટેન્ડીંગ કમિટી ના ચેરમેન અનીલ ગોપલાની 
સાહેબની વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહી હતી. આજ ના 
બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ મા દરેક રક્તદાતાઓને જીંફ 


હોહિર્ટેહટ્ટફ જીષ્ઠરરફ તરફથી ફેસ માસ્ક તેમજ 


અરવિંદ સ્ટોર, સુરત દ્વારા સેનેટાઈઝર કીટ સપ્રેમ 





ભેટ તરીકે અર્પણ કરવામા આવેલ હતી, તેમજ 
અન્ય સસ્થાઓ દ્વારા પણ સુદર મજાના 
સહયોગથી આજનો કેમ્પ ખૂબ જ સુદર રીતે પૂર્ણ 
કરવામા આવેલ હતો. 


સુરત શહેર પર જ્યારે જ્યારે કોઈ આપદા 
આવી છે, ત્યારે સુરત મહાનગર ના શહેરીજનો 
હમેશા મદદરૂપ રહ્યા છે, અને આવા 
આપાતકાલીન સમયમાં વિશ્વ વિક્રમો પણ 
સ્થાપેલા છે. તેમજ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સનાતન યુવક મડળ, સુરત દ્વારા ભૂતકાળમાં પણ 
આવા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કરતા આવ્યા છીએ. 
કોરોના કાળ માં પણ જ્યારથી લોકડાઉન શરૂ થયું 
હતું, ત્યારથી યુવા મિત્રો સાથે મળીને ર૪૭ 
યુનિટબ્લડ એકત્ર કરી ચૂક્યા છીએ 


અને ભવિષ્ય માં પણ જ્યારે પણ સમાજ ને 
જરૂર પડશે ત્યારે શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવક 
મડળ, સુરત હમેશા આવી જ રીતે કાર્ય કરતુ 


રહેશે એવી પ્રતિબદ્ધતા સાથે દરેક 'રક્તદાતા' નો 
ખૂબ ખૂબ આભાર.. 


ડત 


સ્વ. હીરાબેન દેવજી ધોળુ 
ઉમર : ૮૭ વર્ષ, 
કચ્છ : નાગલપર, હાલે : ભુસાવળ. 


સ્વ. શંકરભાઈ કરશન નાકરાણી 
ઉમર : ૪૫ વર્ષ, 
કચ્છ : નેત્રા, હાલે : રાજકોટ. 
સ્વ. મોઘીબેન રામજી રવાણી 
ઉમર : ૭૨ વર્ષ, 
કચ્છ : ખોભડી, હાલે : ઓતુર (1/14). 
સ્વ. ભાણજીભાઈ કરમશી ભગત 
ઉમર : ૮૨ વર્ષ, 
કચ્છ : ઘડુલી, હાલે : વડોદરા. 


સ્વ. હરીભાઈ લધાભાઈ સેંઘાણી 
ઉમર : ૬૯ વર્ષ, 
કચ્છ : ગઢશીશા, હાલે : થાણા. 
સ્વ. નથુભાઈ વિશ્રામ પોકાર 
ઉમર : ૮૯ વર્ષ, 


કચ્છ : મોટી વિરાણી, હાલે : મચર. 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા” ૧૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 






પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


ક્રિકેટ ।ગિ-_ 2020 જે અત્યારે 107012 મા રમાઈ રહી છે, તે કયા ત્રણ શહેરોમા રમાય છે...? 
જવાબ ઃ દુબઈ, શારજાહ અને અબુધાબી 


જવાબ આપનાર વિજેતા ઃ જયતીલાલ કાતિલાલ દિવાણી - બેંગલોર (વિરાણી મોટી) 
૮૮૬૭૭૨૨૬૬૫. 


ખાલી જગ્યા પૂરો... 


ક વગડાના વા 


॥જતી સમાચાર 1વૉડેયો ક્લિ' 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧ ૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોચાડીએ આપણો અવાજ.. 





